Ninu Awon Eko Irinajo Fun 
Ise Haj T'abi Umrah 


I Yorùbá -Yoruba -U,,: 


Rafiu Adisa Bello 


2013 - 1434 


IsladmmhHouse.... 


s isajJl jl gesi). JA. Ji colol oya 


(UyyJi Awi) 


li Lsol sá; 


2013 - 1434 


IsladmmHouse.... 


Ninu Awon Eko Irinajo Fun Ise Haj Tabi Umrah 


Gbogbo ohun ti esin Islam pa awa Musulumi ni ase re ni o ni 


Ilana, eto ati eko ti o ti gbe kale fun awon nkan naa. 


Irinajo lo si ilu Makkah fun ise Haj je origun kan ti o se pataki 
ninu awon origun esin Islam. Flaj ni origun eleekarun eyi ti o 


gbeyin ninu gbogbo awon origun esin awa Musulumi. 


Ninu awon eko ti Islam ko wa ti a ba fe se irinajo lati lo se ise 


Haj tabi irinajo miran ni yi: 


Alakoko: O Je dandan fun eni ti o ba ngbero lati se Flaj tabi 
Umrah ki o fi ise FHlaj ati lTmrah re wa ojurere Olohun, ki o si fi 
wa asunmo si odo (lohun naa, ki o si sora fun sise iru ise yi 
nitori oro aye, tabi lati maa se iyanran, tabi nitori sekarimi, tabi 


nitori ki awon eniyan le maa pe e ni Alhaji. 


Eleekeji: Esin Islam gba eni ti o fe se irinajo ni iyanju ki o ko 
asotele re sile (wasiyya): owo re ti o ni ati awon gbese ti o wa 
lorun re, bakannaa ki o da awon nkan ti won ba fi si lodo pada 
fun awon ti won ni nkan naa tabi ki o gba iyonda lowo won pe ki 
nkan naa si tun seku si odo ohun; nitoripe Olohun nikan ni o 


mo asiko ti iku yoo de. 


Eleeketa: Ki eni ti o fe se irinajo ronu piwada losi odo Olohun 
lori awon ese ti o da, ki o banuje lori awon asise ti o ti koja lo, ki 


o si ni ipinnu lati ma pada sibi awon ese naa mo. 


3 


Eleekerin: Awon nkan ti o gba lowo awon eniyan ni ona ti ko to, 
gege bii owo tabi dukia miran, ki o da won pada fun awon ti won 


ni nkan naa, tabi ki o toro amojukuro ni odo won. 


Eleekarun: Owo ti yoo fi se Faj tabi Umrah gbodo je owo ti o ri 
ni ona ti o to (/aa/aal):; nitoripe Olohun Oba wa Oba ti O mo ni, 


kosi ni gba nkan kan ayafi ohun ti o ba mo. 


Eleekefa: Ki o jinna si gbogbo ese; ki o ma se maa fi ininra kan 
enikankan pelu ahon re tabi owo re, ki o ma se maa ba awon 
eniyan dimu fun aaye kan ni ona ti o le ko ininra ba won. 
Bakannaa ki o ma se maa se ofofo, ki o si ma se maa so oro 
eyin, ki o si ma se maa ba awon eniyan ja iyan. NI afikun ko 
gbodo maa pa iro, ko si gbodo maa so ohun ti ko ni imo re nipa 
Olohun- Oba ti O ga julo. 


Eleekeje: Ojuse ni fun Musulumai ti o ba fe se Haj tabi Umrah ki 


o ni agboye ohun ti o fe se. 


Eleekejo: Eni ti o nse irinajo yi gbodo so awon nkan ti Olohun 
se ni ofin, eyi ti o ga julo ninu re si ni kiki awon irun oranyan ni 
asiko won, ki o si maa ki won pelu janmoo Musulumi. Ninu 
awon ojuse re naa ni ki o maa lekun nibi ise oloore gege bii kika 
Al Qur'an ati awon iranti (Olohun miran, ki o maa se adua ni 
opolopo, ki o si maa se daradara si awon eniyan nibi oro enu ati 
ise sise, bakannaa ki o maa se iranlowo fun awon alaini, ki o 
maa se pelepele pelu awon omo iya re Musulumi, ki o maa se 
itore aanu fun awon talaka, ki o maa pa awon eniyan lase lati se 


ise rere, ki o si maa ko fun won nibi ohun ti ko dara. 


4 


Eleekesan: Esin Islam fe ki Musulumi se igbiyanju lori bi yoo se 
ni alabarin rere nibi irinajo re. 


Eleekewa: Ki arinrinajo maa hu iwa ti o dara, ki o si maa ba 
awon eniyan lo pelu iwa ti o dara; awon iwa bii sise suuru, nini 
amojukuro, sise pele, nini atemora, iteriba, yiyawo tabi jiJe olore, 
sise deede, nini aanu, jije eni ifokantan, Jije alasaje, JiJe eni ti o 
npe adehun, nini itiju, jije olododo, jije. oluse. daradara. 
Bakannaa ki o ma je eniti yoo maa kanju lati se idajo tabi lati so 


oro kan nipa awon eniyan. 


Eleekokanla: Esin Islam fe ki eniti o nse irinajo so asotele iberu 
Olohun fun awon ara Ile re; nitoripe oro nipa iberu Olohun ni 


asotele Olohun fun awon eni isiwaju ati awon eni ikeyin. 


Eleekejila: Ninu ojuse onirinajo ni ki o maa so awon adua ati 
iranti Olohun eyi ti o fi ese rinle lati odo Anabi- ki ike ati ola 
Olohun ki o maa ba a- ninu re si ni adua irinajo ati adua ti 


eniyan maa nse nigbati o ba ti wa ni ori nkan igun re. 


A nbe Olohun ninu aanu Re ki O se ise Haj ni irorun fun 


enikookan wa, ki O si se e ni atewogba ni odo Re. Amin. 


